ICS OS /OOC>2Jd. 






LYDVELDID ISLAND 



Hir med stadfestist ad medfylgjandi eru r4U afrit afgognum sem upphaflega voru 
Wgd inn hjd Einkaleyfastofunni vegna nedargreindrar einkaleyfisumsdknar. 

s is to certify that the annexed is a true copy of the documents as originally 
filed with the Icelandic Patent Office in connection with the following 
patent application. 



(21 ) Umsdknarndmer 

Patent application number 



6510 



(71) Umscekjandi 
Applicant(s) 



Skaginn hf . 



(22) Umsdknardags. 16.8^002 
Date of filing 

EinkaZ-E^faStofan 

Reykjavik, 8. figtist 2003 

Sigurlin Bjamey Gisladottir 
Patent Division 



BESTAVAIUBLE COPY 



PRIORITY 
DOCUMENT 

siuimhti-d or transmitted in 

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b) 




Adferd vid vinnslu og snyrtingu d afurd 

Ta9knlsvi6 

Uppfinningin felur I s&r adferd vid vinnslu og snyrtingu d afurdum svo sem fiskfiakum. 

5 

Bakgrunnur 

A undanfdmum ^rum hefur Stt s6r staS st65ug |Dr6unarvinna via vinnslu a lirdvorum 
til matvaelavinnslu svo sem fiskafurdum. Mikil dhersia hefur verid Idgd bastta 
n^ingu og aukin gaedl vdru dsamt |^vf ad krdflirtil afkasta og hagkvaemni vinnslu 
10 hafa verid \ fyrirnjmi. 

i^ekkt taekni og nOverandi task! sem notud eru vid vinnslu og rodflettingu d flskfldkum 
valda skemmdum d vdru vid rodflettingu og med medhdndlun. 

15 Adferdir, bOnadur og taeki til hreinsunar & belnum [ fiskflokum hafa verid \ t)rdun A 
undanfdmum arum og hefur einkum verid reynt ad greina, stadsetja og fjarlaegja 
fiskbein med adferdum sem byggjast & h^l^rdudum tdlvubunadi til stadsetningar og 
grelningar & fiskbeinum. I framhaldi hafa menn reynt ad flarlaegja beinin med 
h^t^roudum tdlvuvaeddum bunadi. 

20 

t>essi taekni hefur einkum haft l^ann okost ad biinadur til sifkrar vinnslu er mjog dyr \ 
notkun auk |:>ess sem verulega hefur skort a areidanleika t^essara adferda og getu til 
ad skila videigandi arangri. 

25 Almenn Ivsing 

t>ad er markmid |3essarar uppfinnlngar ad koma fram mad adferd sem nota ma vid 
vinnslu a afurd, svo sem fiskflokum, sem eykur n^ni og gaedi afurda. t>ad er einnig 
markmid uppfinningarinnar ad gera vinnslu afurda hagkvaemari og leysa vandamal 
vid vinnslu afurda a einfaldari og hagkvaemari hatt en adur hefur t^ekkst. 

30 

Vinnsia afurda svo sem fiskflaka feist einkum \ ad flarlaegja rod flaksins og 
beingard asamt ^^vf ad fjarlaegja agnua og utiitsgalla. A seinni stigum vinnslu er 
einkum um ad raeda ad buta flak nidur f oskadar staerdir og hluta sem henta pe\m 
morkudum sem verid er ad vinna vdru fyrir. 

35 

Vid vinnslu ^ fiskflokum er mikilvaegt ad fordast hnjask og varma |3ar sem hnjask S 
vdru veldur losi \ afurd og |Dar med gaedaryrnun |3ar sem varan skadast i utiiti og 



2 



mdguleikar a ^framhaldandi vinnslu minnka. 6a&skileg varmaihrif valda gaedarymun 
t^ar sem gerlar og ahrif enslma valda vel pekMri r^mun f gaeSum vom. 

Vid vinnslu d afurd er einnig mikllvasgt a6 na sem bestri n^n\ vid vinnsluna |3annig a6 
5 sem minnstur hluti vdrunnar fan f afskurfi og Organg og ad sem stserstur hluti 
vorunnarfari I verfimestu fiokka afurda. 

t>essum markmidum naer uppflnntngin med vinnsluadferd sem lyst er h&r & eftlr. 
10 Formfrysting 

Med l^vf ad formfrysta rod og ysta lag vdru svo sem fiskflaks er mogulegt ad 
medhdndia vdruna &n pess ad skemma flakid med hnjaski og tilheyrandi losi f 
fiskholdl. 

15 Med |3vf ad fomifrysta voru er atl vid ad snoggfrysta ysta yfirbord vorunnar |Dad 
snoggt ad frystingin naer ekki inn ad kjarna vorunnar en samtimis verdur form 
vorunnar stift og fDannig er komist hja pyl ad ryra gaedi fiskholdsins med 
hefdbundinni frystlngu. 

20 t^egar vara er fryst eins hratl og h6r er um ad raeda og hitastig i ysta lagi voru naer 
nidur ad -30 gradum Celsius verda iskristallar \ vorunni l^ad smair ad gaedaryrnun af 
voldum frystingar I ysta lagi vorunnar eru minnihattar. 

t^etta er haegt ad framkv^ma f frysti sem sameinar bl^stursf ry sting u og 
25 snertifrystingu eins og til daemis I flolbanda lausfrysti med formfrystireim lir aldropum 
en sifkir frystar geta fryst voru |Dad snoggt ad [Dessar krofur seu uppfylltar. 

t^annig er haegt ad mynda f)unnan frystan hjup utan um fiskflak ^n pess ad frysta 
fiskholdid ad verulegu leiti. 

30 

Rodfletting 

\ einu meginatridi er uppfinningin frabrugdin l^ekktum adferdum ad {dv( leiti ad {Degar 
rod vorunnar er fjarlaegt er jDad rifid af stffu flaki, til daemis nedan fra, og med [Dessari 
adferd er rodid fjarlaegt an }pess ad fiskhold skerlst burt fra flakinu eins og l^ekkist vid 
35 iDBkktar adferdir sem notast vid hnlfa sem skera fiskholdid fra rodi og taka hluta 
holdsins med ( leidinni. 




Urn leid og rodi5 er rifid frd flakinu l^annig a5 ekki er fjarlasgt hold med f leifiinni er 
dtlit flaksins jafnara og fallegra og gaedi flaksins meiri en vid hefdbundnar ad ferfiir. 
Samtfmis er n]^ni vinnslunnar aukin l^ar sem stsrri hluti afurdanna verdur eftir & 
flakinu midad vid hefdbundnar adferdir. 

5 

Beinhreinsun 

i^egar beingardur f fiskflaki er Ijarlaegdur med hefdbundnum adferdum er hluti 
flaksins skorinn burt umhverfis beinin og |3annig fer hluti afurdarinnar forgdrdum og 
verdur ad urgangi sem oft er notadur [ verdlftinn varning. 
10 t^essi aukaafurd er hlutfallslega st6r hluti vid hefdbundna vinnslu fiskflaka. 

Ad einu veigamiklu meginatridi er adferdin sem h^r er Ij^st frdbrugdin hefdbundnum 
adferdum ad |Dvf leiti ad pegar beinhreinsun fer fram eru beinin dregin ut Orformfrystu 
flakinu ad utanverdu rodmegin |3ar sem beinin eru ad hluta til frosin vid rodid a |3eim 
15 endum sem snOa ad rodlnu. 

hluti beinanna sem sn^^r ad rodlnu er med drlitla hnOda A endum, (Dessum endum 
mi llkja vid tituprjonshausa, og vid formfrystingu eins og lyst er her ad ofan frys 
rodid i flakinu in pess ad fiskholdid i flakinu midju frjosi. 

20 

t^egar beinendarnir frjosa vid rodid en flakid er ekki frosid inn vid kjarnann eru beinin 
laus [ fiskholdinu en frosin vid fiskrodid og fylgja l^annig rodinu og fjarlaegjast Or 
fiskflakinu l^egar rodid er fjarlasgt. 

25 t^etta atridi veldur |3v[ ad ekki er naudsynlegt ad skera fiskhold fra flakinu t^egar 
beinin eru fjarlasgd og |Dannig eykst nyting vid vinnsluna verulega. 

Pegar bein hafa verid fjarlaegd med [^essum hsetti er sa hluti fiskflaksins sem med 
hefdbundnum adferdum hefur verid fjarlasgdur, enn|Da til stadar a flakinu. I^ar med er 
30 mogulegt ad skera flakid nidur \ verdmaetar vorur i (Deim stad, |Dar sem beingardurinn 
var adur, og t^annig opnast miklir mdguleikar a ad na meiri verdmaetum ur afurdinni. 
(sja mynd 2). 

Sa hluti beinanna sem ekki fjarlaBgist med jDessum haetti og er Iftill, er sfdan 
35 fjarlaegdur med [dvI ad beita verkfaeri sem Ifkist tongum t)annig ad sa hluti fiskflaksins 
sem snyr ad rodinu og sem inniheldur beingardinn er klemmdur og beinin dregin burt. 




Klemmunni er t^r^st ad fiskholdinu og klemmunni lokad og ()annig eru beinin festast \ 
klemmunni og beinin dregin burt. 

Adrar adferOir em mSgulegar vidad fjarlaegja beinin svo sem bOnaSur sem notast vIO 
5 valsa, greidur og kiemmur (sja sfdar). 

t>au fidk sem ekki hefurtekist ad fjarlasgja beinin fullkomlega fr& eru um }pa6 bil 10% 
og nota mdi sdrstdk taeki sem til eru & markadinum, svo sem beinskanna, til ad greina 
|3essi flok og sfSan mefi sjdilfvirkum bunafii eda liandvlrkt fjarlasgja i^au fri og 
10 beinhreinsa sfdan sdrstaklega. 

Laakkad hitastig 

^ Ad einu megin atridi er uppfinningin fribrugdin hekktum adferdum ad l^vf ieiti ad med 
|3vf ad formfrysta fiskflakid verdur hitastig vorunnar iaegra f gegnum allt vinnsluferiid 
15 en vid hefdbundnar adferdir og t^ar med er komist hJS vel t>ekktri gssdan^mun sem 
skapast af varmaahrifum a voruna. 

t»annig eru gaedi afurdanna aukin mikid midad vid hefdbundnar adferdir. 

Minna los 

20 Ad odru meginatridi er uppfinningin frabrugdin {Dekktum adferdum ad \>v\ ieiti ad med 
t^vf ad afurdin er stif vegna formfrystingar er audveldara ad skera voruna nidur \ 
dskadar staerdir og hasgt er ad buta staerri hluta vorunnar nidur i verdmestu afurdirnar 
an pess ad ryrnun vegna loss se til stadar og nytni vinnslunnar verdur melri. l^etta 
atridi er mikilvasgt f samanburdi vid [Dekktar adferdir |3ar sem los vegna 

25 medhondlunar kemur I veg fyrir ad hasgt s§ ad bOta vdruna nidur ad oskum. 

Minna vdl<vatap 

Ad odru meginatridi er uppfinningin frabrugdin {Dskktum adferdum ad |Dvi Ieiti ad vid 
|Dad ad formfrysta flakid er komid i veg fyrir vokvatap fra voru |3ar sem nattOrulegur 
30 safi flaksins pressast ur flakinu vid medhondlun med hefdbundnum adferdum. 

Mikilvaegt er ad stjorna vel formfrystingu vorunnar t^annig ad varan frjosi hvorki of 
mikid n6 of litid en of litii formfrysting veldur erfidleikum vid ad fjarlaegja rodid og 
beinin og of mikil formfrysting veldur pvi ad beinin er erfitt ad fjarlaegja med adferdinni 
35 sem lyst er hSr ad ofan. Best er ad mida formfrystinguna vid ad flakid frjdsi sem 
naest 1-2 mm inn f fiskholdid rodmegin. 




N^kvaem losing 

Nikvaem Ij^sing d uppfinningunni fer h6r eftir t)ar sem einstokum atridum og 
dhdidum er \^st n^nar. 

5 Mynd 1 s;^nir fiskflak med beingarai og rodi 

Mynd 2 s^^nir fiskflak med aeskilegum nifiurskurdi 

Mynd 3 synir formfrystingu 

10 

Mynd 4 synir valsabOnad 

Mynd 5 synir greldubunad 

15 Mynd 6 synir bOnad sem kiemmir bein fra rodhlid 

A mynd 1 er synt fiskflak sem ekki er buid ad beinhreinsa. 

A mynd 2 m6 sja fiskflak 8 annarsvegar sem hefur veriS beinhreinsaS med 
20 hefdbundinni adferS og hinsvegar flak 9 sem er beinhreinsad med okkar nyju adferd. 
t^egar flak er hreinsad med liefdbundinni adferd er svaedi 1 5 fjarlaegt fra flakinu og 
pad hefur mikil ^hrif a |Dad hvernig haegt er ad skera flakid nidur \ afurdir f 
framhaldinu, l^egar buid er ad fjarlsegja svaedi 15 er oftast naudsynlegt ad hluta 
flakid nidur ( hluta sem hafa nOmerin 10 - 14 a mynd 2 og t>annig nytist til dasmis 
25 fDunnildid 1 1 ilia og bitann 12 er erfitt ad nota i verdmestu afurdirnar sem eru 10. 13 
og 14. Jafnvel er erfitt ad na godu midjustykki 13 ef skurdurinn vegna beinanna naer 
langt inn I flakid. fc>essi skipting a flaki hefur mikil ahrif a hagkvaemnl vinnslunnar. 

t^egar flak er beinhreinsad med nyju adferdinni samanber niimer 9 a mynd 2 er 
30 mogulegt ad skera flakid nidur \ bita sem nyta jDunnildid \ verdmestu bitana [>annig ad 
nj'ja adferdin gefur moguleika a verdmeiri afurdum i vinnslunni t^ar sem staerri hluti 
flaksins fer \ dyrustu afurdaflokkana en med hefdbundinni adferd. Samtimis nytist 
svaedi 15a flakinu { afurdir og t)annig er nytnin mun meiri en vid hefdbundnar 
adferdir. 

35 



Formfrysting 




6 



A mynd 3 er synt hvemig formfrysting vlnnur. Via formfirystingu mea nj^ju adferfiinni 
er notud sO aflferd afi sameina bl^stursfrystingu og snertifrystingu. 

Flak 16 § mynd 3 er sett S teribandareim f lausfrysti sem samanstendur af dropalaga 
5 Sllengjum 18 og 19 og mynda t^essir dropar sISttan fidt i efri hluta fasribandsins |3ar 
sem flakid er staSsett. 

i:>essar dllengjur Hkjast dropum |3egar s&6 er di endasniS [Deirra. t>eir eru lausir & 
endum |3annig ad l^eir snuast um lengdaras sinn |3annig ad |3egar tseir leggjast 
10 saman & efri hluta teribandsins 18 mynda |3elr sl^ttan flot undir flakinu en pegar pe\r 
eru ^ Iei6 til baka 19 snQast t^eir t)annig a6 bil verfiur mllli (^eirra og mjou endar 
l^eirra visa nifiur. 

t>annig verdur greid leid fyrir loftstraum 24 sem kaslir dropana og laekkar hitastig 
15 ^Isins l^annig ad |3egar |3eir snOast aftur f l^rStta stfidu eru |3eir tilbOnir til ad ^arlaegja 
varmaorku fra fiskfiakinu hratt med snertifrystingu. Loftstraumurinn 22 sem leikur um 
flakid ofan fra og fra hlid 23 blastursfrysta l^ann hluta flaksins sem ekki liggur A 
arreiminni og [Dannig myndast |3unn frosin skel utan um flakid. 

20 t>essi adferd viS formfrystingu gerir |3ad mogulegt ad frysta t>unna skel 17 a mynd 3 
utan um flakid sem (sannig verdur ofrosid innan i en hefdbundnar adferdir vid 
lausfrystingu eru mun lengur ad formfrysta fiskflok og med hefdbundnum adfurdum 
vid formfrystingu frystist flakid dypra inn ad kjarna adur en fullnaegjandi frysting hefur 
att ser stad \ umraeddri )3unnu skel 17 utan um flakid. 

25 

Beinhreinsun og roddrattur 

Med adurnefndri formfrystingu hefur fiskflakid verid formfryst t)annig ad 1-2 mm skel 
hefur myndast utan um flakid. t>essi formfrysta skel gefur flakinu styrk sem gerir 
mogulegt ad nfa rodid af flakinu an |Dess ad hiuti af fiskholdinu fylgi med rodinu og 
30 dragi ur nytni vinnslunnar. 

A mynd 4 er synt hvernig flak 34 sem verid er ad rodrifa dregst yfir valsa 35 og 36 
(Dannig ad rodid er dregid nidur af stifu flakinu 34 en rodid 33 fjarlaegist nidur a vid. 

35 t>ad kemur f Ijos ad staerstur hluti beinanna i beingardinum 6 sem sj^ndur er a mynd 1 
fylgir rodinu og hreinsast ur flakinu vid roddrattinn, |3ar sem endar beinanna frjosa 
fastir vid rodid vid formfrystinguna og fylgja rodinu. 




Valsinn 35 sem syndur er i mynd 4 er haegt aS utfaBra eins og synt er & mynd 4 mefl 
vals sem er formaaur eins og valsahlutamir 28 og 29 a mynd 4 s^na. t>eir sniiast um 
dsinn 32 og endarnir ganga f sifellu a5 og frdi hvor oarum l)annig aa valsendarnir 
5 klemma pam hluta flaksins jpar sem beingardurinn er staasettur 30 f^annig aa beinin 
losna betur frd flakinu og fylgja roainu via roadrdittinn. 

Haegt er aa Qarlaegja pann hluta beinanna sem ekkl fjarlaegjast sj^ifvirkt mea roainu 
via roedr^ttinn mea greiau 37 eins og s^^nd er a mynd 5. 

10 

Greiauna m& forma ur tveimur lilutum sem snOast um As 38 og eru tennur 39 
formaaar jsannig aa peer skarast saman a vfxl Sn j^ess aatennumar rekist a hvora 
aara. t^egar flak mea beingarai 41 sn^r ad greiaunni grfpur greiaan um beinin og 
holdia umhverfis beinin og beinin eru t)annig dregin Or flakinu. 

15 

t5etta er baed'i haegt aa framkvaema v6lvirkt med sj^Ifvirkum haetll og einnig er haegt 
aa framkvaema |3essa aagera handvirkt mea goaum drangri. 

Greiauna ma forma mea ymsum haetti svo sem aa hafa tennurnar ferningsiaga 
20 t^annig ad t^egar aa greiaan lokast t3a skarast tennurnar og ef bilia a milli f^eirra er 
haft staerra en tennurnar pa ma draga sinn hvorn hluta greiaunnar f lengdarstefnu 
^sslns 38 a moti hvor sarum jaannig aa tennur greiaunnar klemmi beinin a milli sfn. 

IHandvirk klemma 

25 had er einnig haegt a6 ganga {Dannig fra flakinu a8 samtimis mea flokun f flokunarvel 
er skorinn flipi 45 eins og synt er & mynd 6. t>essi flipi er skorinn \ gegnum roaia 
orstutt inn i fiskholdid umhverfis beingarainn. 

Flakid er sfdan formfryst eins og Ij/st er her aa framan og eftir roedrattinn er raema 
30 mea roai fost vid flakia |Dar sem beinin eru. t^essa rodraemu sem er frosin via beinin 
ma siaan fjarlaegja annaa hvort handvirkt eaa velvirkt mea klemmubilnaei eins og lyst 
er her a8 framan. 

Uppfinningin naer \>v\ til aa vinna afura unnin mea aaferd og bunadi sem her hefur 
35 veria lyst. 



8 



Krofur 

1 . Adferd til vinnslu & fisk eda fiskflaki med (3a5 ad markmidi ad auka gaa6\ 
vinnslunnar vi5 rodflettingu fisksins og ad Ijarlaegja ad minnsta kosti hluta 

5 beingardinn, t^ar sem adferdin near til eftirfarandi skrefa: 

- formfrysta fiskinn sem vinna ska! |3annig ad naudsynlegri formfrystingu fyrir 
vinnsluna se n^d, og 

10 - rodfl6tta fiskinn eftir ad naudsynlegri formfrystingu er ndid, 

|3ar sem formfrysting er gerir t^ad ad verkum ad vidfesta holdsins sem nasst er rodinu 
er meiri en vidfesta mill! rodsins og holdsins sem gerir f^ad ad verkum ad vid 
Qarlasgingu rodsins dregst ekkert hold med rodinu, og |3ar sem formfrysting er gerir 
15 einnig |3ad ad verkum ad sd hluti af beingardi fisksins sem festist vid rodid er 
fjariaegdur vid rodflettingu fisksins. 

2. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt krofu 1 eda 2, |3ar sem eftirliggjandi hluti 
beingardsins er fjarlaegdur handvirkt. 

20 

3. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt s6rhverri af adurnefndum krofum, [Dar sem 
formfrystingin near til ad snoggfrysta ysta yfirbord vorunnar t>annig ad frystingin nai 
ekki inn ad kjarna fisksins eda fiskflaksins. 

25 4. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt serhverri af adurnefndum krofum, |3ar sem 
hradi formfrystingarinnar er sifkur ad frystingin frystir 1-2 mm |3ykkt ysta lag fisksins. 

5. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt serhverri af adurnefndum krofum, |Dar sem 
hitastig ysta lagsins er laegra en -20^C, a medan kjarnahitastig fiskholdsins er yfir 0 

30 °C. 

6. Adferd til vinnslu a fiski samkvaemt krofu 1 eda 2, par sem laekkun a hitastigi 
fiskflaks vid vinnslu skilar par med betri afurd vegna minni skada af voldum hitaahrifa 
svo sem drveruvaxtar og efnabreytinga vegna skadlegra ensimbreytinga. 



35 




7. Adferd til vinnslu a fiski samkvaamt sdrhvem af ddumefndum krdfum, t^ar sem 
formfrysting fiskflaks veldur laakkun & hitastigi vid vinnslu og skllar \>ar med betri afurd 
vegna minni skada af vdldum medhOndlunar vifi vinnslu svo sem loss f fisknaki. 

5 8. Afiferd til vinnslu a fiski samkvaemt s^rhvem af ddumefndum krdfum, }par sem 
fonnfrysting fiskflaksins veldur laekkun & hitastigi vid vinnslu. 

9. Afiferd til vinnslu a fiski samkvaemt serhverri af afiurnefndum krdfum, |Dar sem 
formfrystingin eykur mdguleika ^ nidurhiutun fiskflaksins I verdmiklar afurdir. 

10 

10. Adferd til vinnslu & fiski samkvaemt serhverri af adurnefndum krdfum, t)ar sem 
formfrysting fiskflaks veldur minna vdkvatapi afurdar vid medhdndlun og vinnslu. 

11. BCjnadur til vinnslu & fiski med t^ad ad markmidi ad auka gaedi vinnslunnar, |3ar 
15 sem bOnadurinn naertil: 

- kaelibOnadar til ad formfrysta fiskinn, og 

- bOnadar til ad verka fiskinn. 

20 

12. Afurd unnin med adferd og bunadi skv. serhverri af adurnefndum krdfum. 




Aqrip 

Uppfinningin felur f s6r adferd vifl vinnslu og snyrtingu & afuraum svo sem fiskfiakum 
l^ar sem varan er formfryst snOgglega f)annig aa pum skel utan urn veru er frosln og 
eftirfarandi vinnsia afura n:^ir s§r l^aa astand vorunnar til aa fjarlasgja roa og bein 
mea meiri n^ni en ^aur hefur {jekkst asamt |dvI aa gaeai vdrunnar em meiri vegna 
minna loss og mlnna vokvataps frS v6ru en pekkist mea hefabundnum aaferaum. 



Mynd 1 




Figure 1 b 




Figure 2b 





Figure 3b 




Figure 4b 




Figure 5a 




Figure 5b 




Figure 6a 



Figure 6b 



f 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

OPINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: ] 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



